KITABU CHA EDDAH 
Kimetungwa na Mauled Makokha 

©2012 



EDA 

1. Maana yake 

Ni wakati mwanamke anakaa na kujizuia ili ijulikane utupu wa tumbo lake 
kutokamana na mimba kwa kuhesabu miezi au quruu au kwa kuzaa 



2. Hekima yake 

• Ili kuuhifadhi ukoo (nasabu) ili isichanganyike. Ambayo ni haki ya 
wazazi wawili na haki ya mtoto pia 

• Ili kumpa mme wakati ili amrudie mkewe 

3. Dalili ya kwamba kukaa eda ni jambo la kisheria 

• Amesema Allah 

• Amesema mtume 

• Ijmaa ya wanavyuoni 

4. Aina za eda 
Nazo ni mbili: 

• Eda kwa sababu ya kufiwa mme 

• Eda isiyo ya kufiwa mme 



Eda kwa sababu ya kufiwa mme 



'V 



Ikiwa ni mja mzito 

j(eda yake yaisha anapozaa.aliingiliwa na mmewe au la, 
mkumbwa au mdogo, huru au mfungwa) 

(wamesema Ali na Ib n Abbas (R.A Jeda yake itakua 
2kwa kuangalia itakayokua ndefu ima kuzaa au kukaa 
miezi minne na siku kumi) 



Ikiwa si mja mzito 

Nae ima ni huru au mfungwa. basi akiwa huru eda yake ni 
miezi minne na siku kumi na akiwa mfungwa kauli ya 
sahihi ni kwamba eda yake ni miezi miwi i na siku tano 



Eda isiyo ya ku f i wa m m e 



Ikiwa hajaingiliwa 

llkiwa hajaingiliwa ria ilikua kablaya khulwa na kablaya 
kuingiliwa basi huyu hana eda 

Ikiwa hajaingiliwa lakini ilikua baadaya khulwa na kabla ya 
2kuineiliwa wamesema jamhuri kwamba ana sda kwa sababu 
ya knulwa naye imamu shafii akasema kwamba huyu hana eda 



Ikiwa aliingiliwa 



Ikiwa aliingiliwa na si mja mzito 

Huyu naye akiwa ni miongoni mwa vvanaoona 
damu basi eda yake ni miezi mitatu akiwa huru na 
akiwa mfungwa eda yake ni quruu mbili 



Ikiwa aliingiliwa na ni mja mzito 

Huyu eda yakeyaisha kwa kuzaa huru au mfungwa. 



5. Muda wa chini wa kubeba mimba ni miezi sita kwa sababu Allah amesema 
kwamba muda wa kubeba mimba na ule wa kunyonyesha ni miezi 
thelathini(30 months) kisha akasema muda wa kunyonyesha pekee ni miezi 
ishirini na minne(24months =2yrs ) kwa hivyo 30-24 = 6months 

6. Muda wa juu sana ni miaka minne nayo ni kauli ya imamu shafii na Ahmad 
au miaka saba nayo ni kauli ya imamu Malik au miaka minne nayo ni kauli ya 
imamu Abu Hanifa. Na wengine wakasema haina muda maalumu. 

7. Maana ya quruu ni siku ambazo mwanamke anatahirika kutokana na hedhi 
lakini imamu Abu Hanifa na imamu Ahmad wamesena quruu ni zile siku 
mwanamke yuko ndani ya hedhi 



